LOFGJÖRÐ, TILBEIÐSLU, er 
ÞAKKARGJÖRÐ | | 


| "Biðtind Drottinn: vor, hversu frábært EA 
“nafn þitt á allri jörðinni! sem setti dýr þið 
sr himininn. Sálmur 8:1 


" érðire ert þú: Drottinn, til að hljóta dýrð og Fl 


- heiður og kraft, því að þú hefur skapað þ , 


# hluti og þér til ánægju eru þeir og voru 
SÁ Opinberunarbókin EH 
á a. 


Þegar þér vegsamið Drottin, upphefjið h I 


Drottinn er styrkur minn og söngur, og hann er orðinn 
mér hjálpræði. Hann er Guð minn, og ég mun búa honum 
bústað. Guð föður míns, og ég mun upphefja hann. 

2. Mósebók 15:2 á 

Drottinn, þú ert minn Guð. Ég vil upphefja þig, ég vil lofa 
nafn þitt; því að þú hefir gjört undursamlega hluti; 

Ráð þín til forna eru trúfesti og sannleikur. Jesaja 25:1 


Svo segir Drottinn: Lát ekki vitur mann hrósa sér af visku 
sinni, né hinn kappi hrósa sér af mætti sínum, lát ekki 
hinn ríka hrósa sér af auðæfum sínum. En sá, sem hrósar 
sér, hrósi sér af þessu, að hann skilji mig og þekki mig, 
að ég er Drottinn, sem iðk miskunn, dóm og réttlæti 

á jörðinni, því að á þessu hef ég þóknun, segir Drottinn. 
Jeremía 9:23-24 


Og í lok daganna hóf ég Nebúkadnesar augu mín til 
himins, og skilningur minn sneri aftur til mín, og ég 
blessaði hinn hæsta, og ég lofaði og vegsamaði þann sem 
lifir að eilífu, sem hefur eilíft vald og hans ríki. ríki er frá 
kynslóð til kynslóðar: Og allir íbúar jarðarinnar eru taldir 
sem ekkert, og hann gjörir eftir vilja sínum í her himinsins 
og meðal íbúa jarðarinnar, og enginn getur stöðvað hönd 
hans eða sagt við hann: Hvað gerir þú? En ég, 
Nebúkadnesar, lofa og vegsama og heiðra konung 
himinsins, öll hans verk eru sannleikur og vegir hans 
dómur, og hann getur niðurlægt þá sem ganga í hroka. 
Daníel 4:34-37 


Þess vegna hefir Guð líka hátt upp hafið hann og gefið 
honum nafn, sem er yfir hverju nafni. Að í nafni Jesú skuli 
hvert kné beygja sig, af því sem er á himni og á jörðu og 
undir jörðu. Og að sérhver tunga játi að Jesús Kristur sé 
Drottinn, Guði föður til dýrðar. Filippíbréfið 2:9-11 


Allir heimsendir munu minnast og snúa sér til Drottins, 
og allar kynkvíslir þjóðanna munu tilbiðja fyrir þér. Því að 
ríkið er Drottins, og hann er landstjóri meðal þjóðanna. 
Sálmur 22:27-28 


Gefið Drottni, þér voldugir, gefið Drottni dýrð og styrk. 
Gef Drottni þá dýrð sem nafni hans ber. tilbiðja Drottin 
í fegurð heilagleika. Sálmur 29:1-2 


Til þess að dýrð mín megi lofsyngja þér og ekki þegja. 
Drottinn, Guð minn, ég vil þakka þér að eilífu. 
Sálmur 30:12 


Ég vil lofa Drottin alla tíð, lof hans skal ætíð vera í munni 
mínum. Sál mín skal hrósa henni af Drottni, hinir auðmjúku 
munu heyra það og gleðjast. Vegsamið Drottin með mér, 
og upphefjum nafn hans saman. Ég leitaði Drottins, og 
hann heyrði mig og frelsaði mig frá öllum ótta mínum. 
Sálmur 34:1-4 


Gerið fagnandi hávaða til Guðs, öll lönd: Syngið heiður 
nafns hans, gjör lof hans dýrlegt. Seg við Guð: Hversu 
hræðilegur ert þú í verkum þínum! fyrir mikilfengleika 
máttar þíns munu óvinir þínir lúta þér. Öll jörðin mun 
tilbiðja þig og syngja fyrir þig. þeir skulu syngja nafni 
þínu. Selah. Sálmur 66:1-4 


Syngið Guði, syngið nafni hans lof, vegsamið þann, sem 
ríður á himnum, með nafni hans Jah, og gleðjist frammi 
fyrir honum. Faðir munaðarlausra og dómari yfir ekkjunum 
er Guð í sinni helgu bústað. Sálmur 68:4-5 


Ég vil lofa nafn Guðs með söng og vegsama hann með 
þakkargjörð. Sálmur 69:30 


Allar þjóðir, sem þú hefir skapað, munu koma og tilbiðja 
fyrir þér, Drottinn. og mun vegsama nafn þitt. Því að þú 
ert mikill og gjörir undursamlega hluti, þú ert einn Guð. 
Sálmur 86:9-10 


Komið, tilbiðjum og beygjum okkur, krjúpum frammi fyrir 
Drottni skapara okkar. Sálmur 95:6 


Gefið Drottni, þér kynkvíslir fólksins, gefið Drottni dýrð og 
styrk. Gef Drottni þá dýrð sem nafni hans er, færið fórn og 
kom inn í forgarða hans. Tilbiðjið Drottin í fegurð 
heilagleika, óttist fyrir honum, öll jörðin. Sálmur 96:7-9 


Upplyfið Drottin, Guð vorn, og fallið fram fyrir fótskör hans. 
því að hann er heilagur. Sálmur 99:5 


Þú ert minn Guð, og ég vil lofa þig, þú ert minn Guð, 
ég vil upphefja þig. Þakkið Drottni. því að hann er góður, 
því að miskunn hans varir að eilífu. Sálmur 118:28-29 


Ég vil tilbiðja til þíns heilaga musteris og lofa nafn þitt 
vegna miskunnar þinnar og trúfesti, því að þú hefir 
vegsamað orð þitt umfram allt nafn þitt. Sálmur 138:2 


Eg vil vegsama þig, Guð minn, konungur! og ég mun lofa 
nafn þitt að eilífu. Á hverjum degi mun ég blessa þig; 

og ég mun lofa nafn þitt um aldir alda. Mikill er Drottinn 
og mjög lofaður; og mikilleikur hans er órannsakanlegur. 
Sálmur 145:1-3 


Lofið Drottin. Lofið Drottin, sál mín. Meðan ég lifi mun ég 
lofa Drottin, lofsyngja Guði mínum meðan ég er til. 
Sálmur 146:1-2 

Allt sem andardrátt hefur lofi Drottin. Lofið Drottin. 
Sálmur 150:6 


